WicipediA 


Igbo 


Pwncyr erthygl honyw'r iaith. Amy grŵp ethnig, gweler Igboaid. 

Iaith yn nheulu ieithoedd Niger-Congo ac iaith frodorol yr Igboaid yn ne-ddwyrain Nigeria yw Igbo. Rhan o 
glwstwr yr ieithoedd Igboid ydyw, yng nghangen yr ieithoedd Volta-Niger. Mae rhai ieithyddion yn ystyried 
yr ieithoedd Igboid i gyd yn dafodieithoedd neu'n amrywiadau ar Igbo. 

Ysgrifennir Igbo yn yr wyddor Ladin, a gyflwynwyd yng nghyfnod yr Ymerodraeth Brydeinig. 

Yn nechrau'r 20g, ceisiwyd datblygu ffurf artiffisial ar Igbo ar sail pedair tafodiaith. Yn ddiweddarach 
datblygwyd safon lenyddol ar sail tafodieithoedd Owerri ac UmuahiaJ 1 ' 

Cyfeiriadau 

1. (Saesneg) Igboid languages (https://www.britannica.com/topic/lgboid-languages). 

Encyclopsedia Britannica. Adalwyd ar 14 Awst 2018. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=lgbo&oldid=5957493" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 14 Awst 2018, am 18:50. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 

















